સં - ૨૦૪૯ | ફાગણ વદ - ૦૬ | સોમવાર | તા.ઃ 


આપણી માતૃસંસ્થા શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજે ભુજ ખાતે 
3-50 (સાડા ત્રણ) એકર જેટલી જમીન સંપાદન 
સર્વાગી વિકાસ કાજે કરેલ છે. જેનો દસ્તાવેજ 
પણ થઈ ગયેલ છે. 

તા. 8-3-2023, થાણા સમાજવાડીમાં 
યોજાયેલ સનાતની ગૌરવ શંખનાદ યાત્રાની 
ઊર્જાવાન સભામાં કેન્દ્રીય સમાજે ભૂમિદાન 
નોંધાવવા કરેલ અપીલના પ્રતિસાદ રૂપે થાણા 
સમાજના સભ્યોએ ક્ક6 વાર ભૂમિદાન 
નોંધાવેલ. 


ગામ: મંગવાણા, 
હાલે: થાણા, હસ્તે: કપિલભાઈ પુંજાલાલ શીરવી 


આ દાતા પરિવાર સંજોગો વસાત 
મીટિંગમાં હાજર રહી શકેલ નહીં પણ એમને ફોન 


થર્ડઅમ્પાયર ની દ્રષ્ટિએ.. પશ્ચિમ 
સંસ્કૃતિના આંધળા અનુકરણથી સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ 
અને શિક્ષણ સામે લાલબત્તી..... 
અંગ્રેજોના ભારત આગમન પછી 
શિક્ષણનો હેતુ અને પદ્ધતિ જ બદલાઈ ગઈ અને 
એટલેજ રાષ્ટ્રપ્રેમ, નિષ્ઠા, નીતિ-રીતિ બધુજ નેવે 
મુકાઈ ગયું.... સાધુ, સંતો અને શૂરવીરોની ભારત 
ભૂમિ એકદમ નિસ્તેજ બની ગઈ!! આજના ઉચ્ચ 
અભ્યાસ કરેલા લોકોને ભારતની સંસ્કૃતિ અને 
વેદ-સ્મૃતિની વાતો તથ્યહીન લાગવા માંડી. 
કારણ માત્ર એટલુંજ કે આજે આપણે તમામ 
ભણેલા લોકો અને ભણી રહ્યા છે તે તમામ 
સામ્યવાદ વિચારધારા આધારિત શિક્ષણ મેળવી 
રહ્યા છીએ તેવું મારુ માનવું છે... ધુળેટી છે તો ભલે 
બધા રંગ અંગ્રેજીના ઉડાડો પણ એકાદ રંગ 
સંસ્કૃતિને છાજે તેવો સંસ્કૃતનો પણ જરૂર ઉડાડો!!! 
આજનો ગ્રેજ્યુએટ યુવાન જીવનમાં 
થોડીક તકલીફ આવતા જ હતાશા અનુભવે છે. 
એક વાત ના ભુલાવી જોઈએ કે જો સમાજમાં 
શિક્ષણ વધે તો તેનો સર્વાંગી વિકાસ થવો જોઈએ 
અને તે ગમે તેવી વિપરિત પરિસ્થિતિમાં પણ 
સ્થિર રહેવો જોઈએ. આજે ઉલટું થઈ રહ્યું છે 
જીવનમાં આર્થિક, સામાજિક, અંગત જીવન, 
રાજકારણ કે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં તકલીફ આવે તો તે 
સહન કરી શકતો નથી અને તેને મરવાનો વિચાર 
આવે છે તો આ શિક્ષણમાં જ ક્યાંક ખામી છે તે 
ચોક્ક્સ છે... આજથી ત્રણ-ચાર પેઢી પહેલાના 
વડીલોને આપણે અભણ કહેતા પણ તેઓ ક્યારેય 
કઠિનમાં કઠિન પરિસ્થિતિમાં પણ આત્મહત્યાનું 
વિચારતા નહિ પણ આજે થોડીક તકલીફો 
આવતા જ વ્યક્તિને આ વિચાર આવે છે... 
શિક્ષણથી મનોબળ વધે, આત્મવિશ્વાસ વધે, 
નીતિ-રીતિ વધે પરંતુ આજની પેઢીમાં આમાનું 
કંઈ જ જોવા મળતું નથી તો આ શિક્ષણનો કોઈ 
અર્થ ખરો?? 
૪૦૦ વર્ષ પહેલાં જે લોકોનું કોઈ ઠેકાણું 
જ નહોતું અને આજે પણ નથી કોઈ ખબર ખાવા- 
પીવાની, પહેરવા-ઓઢવાની કે નાના-મોટાની 
ઈજ્જત કરવાની તેવા લોકોનું પીરસેલું શિક્ષણ 
આપણા બાળકોને મળે તે માટે આજના મા-બાપ 
અધિરા બન્યા છે... ગુરુકુલો ફરીથી ઉભા કરવા 
રહ્યા જે ચોર લોકોએ તોડી નાખ્યા હતા અને 


૧૩.૦૩.૨૦૨૩ | 502 [૫૦. 


દ્વારા જાણ કરવામાં આવતા તેઓએ 121 વાર 
ભૂમિદાન નોંધાવેલ. 

બીજા દિવસે તા. 9-3-23 ના આ દાતા 
પરિવારને રૂબરૂ મળવા અને આમંત્રણ આપવા 
એમની ઓફિસે ગયા ત્યારે દાતાશ્રી કપિલભાઈ 
શિરવીએ જણાવ્યું કે ગઈકાલે અમોએ ભલે 121 
વારનું ભૂમિદાન નોંધાવ્યું હોય પણ આપ શ્રી 
સમાજને જે યોગ્ય લાગે તે અમારૂ વધારેમાં 
વધારે ભૂમિદાન નોધાવવા ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલ. 


હસ્તે: સુપુત્રો રાજેશભાઈ, કપિલભાઈ 
તથા જનકભાઈ શીરવી તરફથી નોંધાવવામાં 
આવેલ. 

આ ભામાશારૂપી દાતા પરિવાર 


તેમની શિક્ષણ વ્યવસ્થા આપણને ઠોકી બેસાડી. 
આપણે સૌ નમાલા બનીને તે ગોરાઓના ગોળાનું 
પાણી પીવા લાઈનમાં ઉભા છીએ... આપણને 
એટલી પણ ખબર પડતી નથી કે આ ઘરના 
ગોળાનું પાણી નથી પણ પરબનું પાણી છે... 

જે લોકોને "શિક્ષા" અને "વિદ્યા" ની જ 
ખબર નથી એ લોકો આપણને શુ શિક્ષણ પ્રદાન 
કરવાના હતા?? 


આજના 
શિક્ષણમાંથી "વિદ્યા" ગાયબ છે આ સૌથી મોટો 
ભેદ છે અને એટલે જ ભારતમાં નવી પેઢીમાં 
શૂરવીરો પેદા થતા જ બંધ થઈ ગયા... 3 વરસના 
નાના બાળકને ધૂળમાં રમવાનું બંધ કરાવી દ૩0૦ 
નો "/" શીખવાડતી આધુનિક મમ્મીઓ કલમનો 
"કુ" શીીખવાડવાનું ભૂલી ગઈ... દુઃખ તો ત્યારે થાય 
હરખપદૂડી મમ્મીઓ "૦" ફોર ડોન્કી જરૂર 
શીખવાડે છે પણ ગણપતિનો "ગ" શીખવાડતા 
તેમને શરમ આવે છે!! 

ત્રણ-ચાર વર્ષની ઉંમરમાં બાળકોને 
અંગ્રેજી થોથા ના પકડાવો અને પાંચ વર્ષની ઉંમર 
સુધી તેને રમકડાથી રમવા દો... અંગ્રેજી કોઈ 
"જ્ઞાન" નથી તે માત્ર એક ભાષા છે... સંસ્કૃત એ 
"જ્ઞાન" છે એટલે તે ભાષા બની છે... બાળકોને 15 
વર્ષની ઉંમર સુધી શાળાએથી આવીને લંગડી, 
ખોખો, આંબલી-પીપળી, ભમરડા, લખોટી, 
સતોલિયા રમવા દો અને પછી જુવો તે જે કોઈ 
ફિલ્ડમાં હશે પણ એક "મર્દ" કે "વિરાંગના" ની 
છાંટ વાળા જરૂર હશે... આજે મોટી પદવી કે હોદ્દા 
ઉપર બેઠેલા અધિકારીઓ પોપટ જેવા જરૂર છે 
પણ સિંહ ક્યાંય દેખાતો નથી... તેનું એકમાત્ર 
કારણ "ભણતર" ની ઘેલછામાં આપણે બાળકોનું 
"ઘૂડતર" કરવાનું જ ભૂલી ગયા... 

પણ, હજુ એ મોડું થયું નથી,જાગ્યા 
ત્યાથી સવાર આપણે આપણા બાળકો ને આપણી 
માતૃભાષા,સંસ્કાર અને સમાજ સાથે જોડીને 
વારસા નું જતન કરીએ. 


વિથોણ પાટીદાર સમાજ શા. 


અધભુત 


માની રહ્યા છે અને અનુભવી પણ રહ્યા 
છે. જ્યારથી હનુમાનજી મહારાજ ની વિશાળ મૂર્તિ 
વિથોણ નાં તળાવમાં આરૂઢ થઈ છે ત્યારથી 
વિથોણ ની વિટંબણાઓ ટળી છે અને સર્વાંગી 
આયોજન માં સુર એકરાગ થઈ ગયો છે.. આફત 
ને હનુમાનજી ઓગાળી નાખે છે.. 

આજે એની એક સવિશેષ અનુભૂતિ 
પણ કરીએ..... 

વિથોણ ગામની બંને સમાજો શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ અને શ્રી 
સત્યનારાયણ પાટીદાર સમાજ બંને ની સયુંકત 
ગામવાળી સમાજવાડી અને તેની બંને બાજુમાં 
કેટલીક અલગ અલગ સંપત્તિ, તેમજ વર્ષોથી વણ 
ઉકેલાયેલ પ્રશ્ન જે વર્ષોથી ગામ ના વિકાસ ને 
અવરોધક બની રહેલ તેના નીવાડા માટે બંને 
જાગૃત અને પ્રગતિશીલ સમાજો દ્વારા એક 
એતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે હવે જો 
વિથોણ ગામમા પાટીદાર ની એકતા અને 
અખંડિતતા કાયમ રાખવી હશે તો અને કાયમી 
વિકાસ કરવોજ હશે તો સમાજે આગળ આવી 
જૂની વાતો ભૂલી ભવિષ્ય નો વિચાર કરવો હશે 
તો કઠોર નિર્ણય તો લેવોજ પડશે અને આમાં 
વિથોણ ગામ ક્યાં ઘટે એમ છે અને તરત જ 
સત્વરે એકી અવાજે બંને સમાજો દ્વારા પરદેશમાં 


નિર્ણય 


વસતા તેમજ સ્થાનિક ભાઈઓ માંથી એકહંગામી 
નવી સમિતીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું અને સંપુર્ણ 
જવાબદારી અને સત્તા આપવામાં આવી કે નિર્ણય 
લેવાં માં અવરોધ કે વિલંબ નાં થાય પછી શું 
જોઈએ આ વડીલોની સંયુક્ત સમિતી દ્વારા 
પોતાની કોઠાસૂઝ અને અનુભવ નાં 
સહારે ગામનાં વિશ્વાસ ની મર્યાદા ની સીમા માં 
રહીને એક એવો એતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં 
આવ્યો કે આખું ગામ તો ઠીક પણ આજુબાજુ નાં 
ગામ પણ સ્તબ્ધ થઇ ગયા અને પ્રસંશા સાથે 
નોંધ પણ લીધી હવે આજથી વિથોણ ગામમાં બંને 
સમાજો નું એકીકરણ કરી શ્રી વિથોણ પાટીદાર 
સમાજ ની નવી રચના કરવામાં આવશે અને શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સમાજ અને શ્રી 
સત્યનારાયણ પાટીદાર સમાજ દ્વારા બંને ના નિજ 
મંદિર નો વહીવટ માત્ર સ્વતંત્ર થશે બાકી બધોજ 
વહીવટ ગામની અને ગામની બહારની સયુંકત 
સમાજવાડી તેમજ અન્ય વિકાસશીલ કાર્યો હવેથી 
શ્રી વિથોણ પાટીદાર સમાજ નાં નેજાં હેઠળ થશે 
અને આ આવકાર દાયક ફેંસલો પલભર માં લઇ 
સમાજ ની એકતા અને અખંડિતતા કાયમ રાખી 
આખા ગામનું નામ રોશન કરી સમગ્ર કચ્છ માં 
ડંકો વગાડી દીધો જેનાં માટે બંને સમાજોનાં 
કેટલાક અગ્રણી ઉત્સાહી કાર્યકરો અને યુવાન 
મિત્રો નો જેટલો આભાર બંને સમાજો અને 
વિથોણ ગામ માને એટલો ઓછો છે વિથોણ ગામ 
ને સેલ્યુટ કરવાનું મન થાય છે અને પ્રેરણા 
લેવાનું મન થાય છે કારણ કે આ ગામ હંમેશા 
આવા ફેંસલા લેવાં માટે અગ્રેસર હોય છે પ્રચારપ્રસાર 


આણંદ માં ગુજરાત ખંડ પ્રભારી ટીમ સાથે 
મધ્ય ગુજરાત ઝોનની ત્રીજા ચરણમાં 
સનાતની ગૌરવનો શંખનાદ, 


ટ કચ્છ કડવા પાતીદ;ડૃ દ્ર 0 
જ 


મઘ્ય ગુજરાત ઝોન ક 2 


દ આઘનું હાઇ ્વાગત કઝે જે | 
કિ 
અ 


જ 


તા.11/3/2023 ના ઉમાં ભવન, શ્રી 
કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજવાડી ખાતે બપોર 
બાદ ૩/૩૦ કલાકે શ્રી અખિલ ભારતીય ક. ક. 
પાટીદાર સમાજ, મધ્ય ગુજરાત ઝોનના આણંદ 
વિભાગની 14 ઘટક સમજોના જ્ઞાતિજનોના 
સાનિધ્યમાં સનાતની ગૌરવનો શંખનાદ કરી 
સમાજના વાસ્તવિક ઇતિહાસ જાણકારી અને 
આગામી સમયે સર્વાંગી વિકાસનાં એકરૂપતા 
કાજે યુવા અબાળ વૃધ સાથે જરૂરી જાગૃતિ કાજેની 
આ વૈશ્વિક યાત્રા સફળ બનાવવા શ્રી કચ્છ ક. ક. 
પા. સમાજ મધ્ય ગુજરાત ઝોન આણંદ 
વિભાગીય પ્રમુખશ્રી હરિભાઈ ધોળુ ના અધ્યક્ષ 
સ્થાને તેમજ મંત્રીશ્રી ચંદુભાઈ ભાદાણી ઝોન 
પ્રવક્તા અમૃતભાઈ માકાણી ખજાનચીશ્રી 
જયંતિભાઈ પોકાર, તેમજ વિભાગની 14 ઘટક 
સમાજોના પ્રમુખશ્રી, મંત્રીએ શંખનાદ યાત્રાનું 
સફળ આયોજન કરેલ 


જને પ્રમુખશ્રી 
મહામંત્રી, ભરતભાઈ 
લીંબાણી તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના આગેવાનો 
જેવા કે સમાજના ઉપપ્રમુખ, ભાણજીભાઇ પોકાર, 


યાત્રામાં 
ધરમશીભાઈ પોકાર 


1 


1 
11"#( 1/-931'₹ /9$', ૧૬: 1. 


ળ્ણ 


શતાબ્દી મહોત્સવના વાઇસ ડની રમેશભાઈ 
પારસીયા ગુજરાત ખંડ પ્રભારી, કાંતિભાઈ 
રવાણી, સહ પ્રભારી અમૃતભાઈ નાકરાણી, રદ્દી 
થી સમૃદ્ધિ ના ચેરમેન હરસુખભાઇ રામાણી ૦% 
વિભાગીય, યુવાસંઘ પ્રવક્તા બીજોય ભાવાણી 
કેન્દ્રીય મહિલાસંઘના ઉપપ્રમુખ ગંગાબેન ધોળુ, 
મહામંત્રીશ્રી રમીલાબેન રવાણી, તેમજ મધ્ય 
ગુજરાત ઝોન નડિયાદ વિભાગના પ્રભારી, 
નથુભાઈ પોકાર,મધ્ય ગુજરાત ઝોન ન્યાય 
સમિતિ ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ પોકાર મહિલાસંઘ 
મધ્ય ગુજરાત ઝોનના પ્રમુખ શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન 


શ્રી અખિલ ભારતીય 


છડ 


/ 

ચૌધરી મહામંત્રી, સંગીતાબેન પોકાર અને બહુજ 
મોટી સંખ્યામાં જ્ઞાતિજનો ઉપસ્થિત રહેલ. 

સર્વ પ્રથમ મહેમાનોનું પરંપરાગત 
સનાતની સ્વાગત કરવામાં આવેલ, ત્યાર બાદ 
સર્વે મહેમાનોને પુષ્પથી સન્‍માનિત કરી મંચસ્થ 
સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ, ત્યાર બાદ મહાનુભાવો ના 
હસ્તે દીપપ્રાગટ્ય કરી સભાને ખુલ્લી મુકવામાં 
આવેલ 

આણંદ વિભાગીય પ્રમુખશ્રી દ્વારા 
આવેલ મહેમાનો, તેમજ સર્વે જ્ઞાતિજનોનું 
શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ અને વિભાગીય ઝોનની 
સમસ્ત ગતિવિધિ થી સૌને વાકેફ કરેલ 
શ્રીસમાજ દ્વારા આપવામાં આવેલ 

ગાઈડ લાઈન પ્રમાણે આવનાર પ્રસંગોના 
અનુસંધાને જુદી જુદી વિડીયો ક્લીપો 
બતાવવામાં આવેલ અને તે અંગે શ્રીસમાજ દ્વારા 
ઉપસ્થિત રહેલ હોદેદારશ્રીઓ દ્વારા વિષય ની 
છણાવટ કરેલ, ઓપન મંચમા સભામાં ઉપસ્થિત 
જ્ઞાતિજનો દ્વારા પ્રશ્નોની રજુઆત કરવામાં આવેલ 
જેના પણ સંતોષ કારક જવાબ આપી સંતુષ્ટ 
કરવામાં આવેલ. 

સભા અધ્યક્ષ ધરમશીભાઈ પોકારે 
શતાબ્દી મહોત્સવ માં ઝોન માંથી બહોળી 
સંખ્યામાં હાજર રહેશે તેમજ શ્રીસમાજ દ્વારા 
આપેલ ભૂમિદાન, અને રદ્દી થી સમૃદ્ધિ નો ટાર્ગેટ 
પુર્ણ કરી આપીશું. 

તે સિવાય પીરાણા સતપંથ વિષે 
વિશેષ માહિતીનું વર્ણન કરી પોતાનું વક્તવ્ય 
ર્ગ કરેલ. સભાના અંતે વિભાગીય કડા 


દ |[/ 
જિ 
092 મ જ 
27 ન 


જયંતીભાઈ પોકારએ ઉપસ્થિત મહેમાનો તેમજ 
સર્વે જ્ઞાતિજનો અને ખાસ આભાર શ્રી ક. ક. 
પાટીદાર સમાજ આણંદ ના સભ્યો નો જેને આજ 
ની સભા માટે સમાજવાડી ઉપલબ્ધ કરાવવા 
માટે વ્યક્ત કરેલ અને અંતે રાષ્ટ્રગીત ગાઈ 
સભાને પુર્ણ જાહેર કરેલ અને મહાપ્રસાદ લઈ સૌ 
છુટા પડેલ. 

સભાનું સંપૂર્ણ સંચાલન ઝોન 
પ્રવક્તા તેમજ ઝોન મહામંત્રી ભરતભાઈ 
લીંબાણી દ્વારા કરવામાં 


કચ્છ કડવા પાટીદાર 


મહિલા મંડળ સુરત દ્વારા 


તા.11/3/2023 શનિવારે ઉમા ભવન 
ભટાર ખાતે મહિલા મંડળ દ્વારા પ્રમુખ શ્રીમતી 


દમયંતીબેન ભાવાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને 
આંતરરાષ્ટ્રીય વુમન્સ ડે પ્રોગ્રામનુ આયોજન 
કરવામાં આવ્યું.જેમાં 400 થી વધારે બહેનોની 
ઉપસ્થિત રહી. 

એવી 30 બહેનો ની ખાસ પસંદગી 
કરવામાં આવી જેઓ એક વર્ષમાં બે લાખથી 
વધારે ઇન્કમ ધરાવતી હતી .સૌપ્રથમ સ્થાન 
ગ્રહણ હોદ્દેદાર બહેનોનું સ્ટેજ પર કરવામાં આવ્યું 
જેમના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરવામાં આવ્યું. સુંદર 
પ્રાર્થના નારી તુ નારાયણી મંજુલાબેન નાકરાણી 
ની ટીમ દ્વારા રજુ કરવામાં આવી. સુરત મહિલા 
મંડળના પ્રમુખ દમયંતીબેન ભાવાણીએ સૌને 
આદર સ્વાગત કર્યા બાદ મંજુલાબેન મૈયાતે 
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની શુભકામના સૌને 
પાઠવી .સમાજ વિકાસના ઘડવૈયા પાયાના 
પથ્થર સમાન નર્મદાબેન સેંગાણી, દમયંતીબેન 
ભાવાણી, પુષ્પાબેન લીંબાણી મંજુલાબેન મૈયાત 
જેવા મહિલા શકિત સૌ હોદ્દેદારોનું કમિટી ટીમ 
દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું. બિઝનેસ વુમન 
એવોર્ડ અને પુષ્પ આપી સન્‍માન કરવામાં આવ્યા 
-ઘણી બહેનોએ પોતાની જર્ની વિશે વાત કરી 
પોતાના અનુભવ શેર કર્યા બિઝનેસનો નોલેજ 
આપ્યું. 

નયનાબેન સાંખલા જેવો 
ઇન્ટરનેશનલ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છે અને ક્લાસીસ 
પણ ચલાવે છે તેઓ પણ સમાજને ખૂબ હેલ્પફૂલ 
થયા છે જેઓ દક્ષિણ ગુજરાત સમૂહ લગ્ન 
મહોત્સવમાં 30 દીકરીઓને દુલ્હન બની ત્યારે 
તેમને ફ્રીમાં મેકઅપ કરાવ્યો. આવતા વર્ષે પણ 
જેટલી પણ સમુહ લગ્નમાં દીકરીઓ દુલ્હન બનશે 
એમને ફ્રીમાં મેકઅપ કરાવવાનું કહ્યું હતું. એમને 
ઇન્ટરનેશનલ લેવલના એવોર્ડ પણ મેળવ્યા છે . 
નીતાબેન, કલાબેન, હીનાબેન માકાણી નેચરલ 
પ્લાયવુડવાળા તેઓ ત્રણે દેરાણી જેઠાણી સાથે 
મળી 15 વર્ષથી ઈમીટેશન જ્વેલરીનો હોમ 
બિઝનેસ કરે છે. જે જેને હેલ્પની જરૂર હોય તેમને 
તેઓ નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપે છે. નીતાબેન 
સાંખલા ભેસ્તાન એમને એકટીંગ અને નાટક 
લખવાનો ખૂબ જ શોખ છે. જેઓ જ્યારે ભેસ્તાન 
ઝોનમાં વુમન્સ ડે ના તેમને જે લેડીઝોને સ્ટેજ 
પિયર હતો તેવી સ્ત્રીઓને સાથે ટીમ બનાવી 
તેમણે ભેસ્તાન ઝોન માં પ્રોગ્રામ કર્યો. તેઓને 
ખૂબ જ આનંદ થયો. વર્ષ 2022 માં કલા 
મહાકુંભમાં પાર્ટિસિપલ કરીને "મા"એક પાત્રીય 
અભિનય કર્યો ત્યાં તેમણે સુરત લેવલે પ્રથમ 
નંબર મેળવ્યો વિદ્યા રત્ન પુરસ્કાર ભેસ્તાન ઝોન 


મા પોતે લખેલો નાટક પ્રસ્તુત કર્યો ત્યાં પણ 
ખૂબ જ સરસ પ્રતિસાદ મળ્યો.* 

તારીખ 11 માર્ચ સુરત મહિલા મંડળ 
દ્વારા આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસમાં 
એક સરસ મેસેજ આપતો નાટક ,"આજ કી નારી 
દેશ કી શાન'* નીતાબેન અને તેમની ટીમ દ્વારા 
પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યો.આ પ્રસંગે સૌ બહેનોને 
કહ્યું કે આપણે સૌ એકબીજાની કડી બનાવી 
આગળ વધી શકીએ છીએ અને પરિવારને 
હેલ્પફૂલ થઈ શકીએ છીએ એમણે એમ પણ કીધું 
કે પોતાના જીવનને હંમેશા વ્યસ્ત રાખો તો તારી- 
મારી કરવાનું ટાઈમ નહીં મળે અને એ એનર્જી 


આપણે આપણા રા હિક્ાશ માટે ઉપયોગમાં 
લઈ શકીશું .ઘણી બહેનોએ કીધું કે આનો યસ તો 
ઘરના મેમ્બર સાસુ દેરાણી અને અન્ય સભ્યોને 
જાય છે એમના સપોર્ટ વગર આગળ વધી શકાતું 
નથી ખરા એવોર્ડ ના હકદાર તો એ સભ્યો છે. 
આપણે પોતાના પગ પર હશો તો આપણે 
પોતાના માટે ખર્ચ કરી શકીશું . ભરતભાઈ અને 
નિશાબેન માકાણી ( બીલીમોરા) શ્રી અખિલ 
ભારતીય યુવા સંઘ 10 હેલ્થ ડિઝાસ્ટર લીડર 
ભરત માકાણી કીધું કે હું સ્વસ્થ રહું અને મારો 
સમાજ સ્વસ્થ રહે એવો કારો પ્રયાસ છે. તેમની 
મદદ થી સુરત મહિલા મંડળ કિરણ હોસ્પિટલમાં 


અવારનવાર ઇઝ અવેરનેસ પ ઇડ લાભ 
લીધો છે. નિશાબેન ઘરે બેસીને માર્કેટિંગનું કરે છે 
તેઓ લેડીઝ ને ઉપયોગમાં આવતા પેડનો 
બિઝનેસ કરે છે. એમણે કીધું કે મહિલાઓનું 
માર્કેટિંગ બહુ જ જોરદાર હોય છે. એવો વેલવેટ 
નામથી એક પેડનું કંપનીનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. 
અંતમાં દમયંતીબેન ને કીધું કે સૌ મહિલા શક્તિ 
દ્વારા શક્તિ જાગૃત થઈ એકબીજાનો સપોર્ટ કરશે 
તો સૌ પોતાના પરિવારને હેલ્પફૂલ બની શકશે. 
મહિલા મંડળની ટીમ દ્વારા ગેમ રમાડવામાં આવી 
પછી ડી.જે. ઉપર સૌએ ડાન્સ કર્યો. 

અંતમાં નર્મદાબેન સેંઘણી દ્વારા સૌ 
હૃદયથી આભાર વિધી કરી અને નાસ્તો કરીને આ 
પ્રોગ્રામને એન્જોય કર્યો. 


શહીદ ઉઘમસિંઘે જલિયાવાલા બાગ 
તરસંહારનો બદલો લીધો 


"હું 


શબ્દો 


મારા જીવનન્ની જરાપણ પરવાહ 


તનથી કરતો, જો મોતની વાટ જોતો જોતો 
હું વૃદ્ધ થઈ જઈશ તો મારુ જીવનનો શો 
ફાયદો. 
મોત મરવા માગીશ અને હવે એ કરી રહ્યો 
છ. હું પોતાના દેશ માટે મરી રહ્યો છું" આ 


જો મરવાનું જ છું તો હું જવાન 


છં શહઠઠોદ ઉધમ સિંઘના જે તેમણે 


૭ ૩૧ જુલાઈ ૧૯૪૦ના રુીજ ઉસચ્યાર્યા હતા. 
૬ |વ૩મી એપ્રિલ ૧૯૧૯ના સરોજ વૈશાપ્ખ માસના 


દિવસે અમૃતસરના જલિયાંવાલા બાગમાં દેશભક્ત ડોક્ટર સત્યપાલ 
સૈકુઘીનન ક્યિલૂની ધરપક્ડ અને રોલેટ એક્ટના વિરોધમાં યોજાયેલી 


સભામાં આશરે ૧૦ હજાર લોકોન્ની વિ 
જત્નરલ ડાયરે પોતાના સિપાહઠીઓની 


શાળ જનમેદનીમાં અંગ્રેજ અધિક્કારી 
સાથે ઘસી જઈ સભા પરુ અંધાધૂંધ 


ગોળીબાર શર કરી દીધો. આ નરુસંહારમાં હજારો ભારતીયો મોતને 


ભેટ્યાં હતાં. 
વ૩મી માર્ય ૧૯૪૦ના રોજ જન્નરુલ ડા 
સભામાં મંચ પર ઉપસ્થિત હતા. 


ઉધમ સિંહે જત્નરલ ડાયરને પખતતમ ક્રુવાતન્ના શપથ લીધા. 


ક કઃ જે. ક 
યર લંડનના કાોક્સટત્ કોલમાં એક 


મોકો મળતા જ ઉધમસિંઘે દુ ગોળીઓ 


ધરબી દઈને ડાયરુની હત્યા કરી બોલેલું પાળ્યું હતું- 


(1.1૬. 


વાસઈ વાણાસાઉ શસા વાસે 


3:૪૨ 12:97₹₹:553₹932 ૦૮ %૦૦# મ$૦ળડદ; 


1વં૬1૩૦1-૩10્ટાં રિઘાતંતા31: 9979352929 


11.1૬. 110 છર 2૪1- 110. 


0000૨૩૭ 


£:૬.,&%૬#11:₹૬#1. .%*૨0 5-1ર૦૯-:₹૨૬૯૮ 
“»૯૩૮૩ર% # ૧7૮-૩૬૬ ઇઝ 8. 


ઝાટકા ₹ઇ-૨૬૪૧૬-૪/#૭૪ | ₹1દરદ-૬૪૬%-%ક૭?- | ઇ્ઘઃણર્કછદ ૯ 


શ્રીમતી સાવિત્રીબેન પુંજાલાલ ધનજીભાઈ 
શિરવીના પુત્રો, પુત્રવધુઓ, પૌત્રો વગેરેનો શ્રી 
અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
ખરા અંત:કરણથી આભાર માને છે. દાતા 
પરિવારે એક હાથે આપ્યું છે, પરમ કૃપાળુ 
પરમાત્મા એમને હજાર હાથે હજાર ઘણું કરીને 
આપે અને કુળદેવી મા શ્રી ઉમિયાજી તથા 
ઇષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના 
આશીર્વાદ દાતા પરિવાર ઉપર હંમેશા વરસતા 
રહે અને દાતા પરિવારને દીર્ઘાયુષ્ય અર્પે એવી 
પ્રાર્થના. 

આ પરીવાર દ્વારાજ થોડા સમય 
પહેલા હૈદરાબાદ માં યુવા સ્વર્ણિમ મહોત્સવ 
નિમિતે વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટમાં પણ તેઓ 
સ્પોંસર થયા છે.. 

આગામી સનાતની દશાબ્દી 
મહોત્સવ માં પણ તેઓ તરફથી જરૂર સહયોગી 


(1(પકા ર૦૦૦. 140. /-828 ।લ॥તવા ઝ. 6-4-1965) 


મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ. પીન - ૩૭૦ ૬૧૫. 


: 1054 | [0100.: 91 7801877774, 491 7718977774 | ડ૩141વ10ઉં1ત111[2૧1111૯0 છ ટા11૧11.€011 


બનવા નો અભિગમ લાગણી સાથે દાખવ્યો છે.. 
પ્રભુ ની અસીમ કૃપા સાથે આવા 

દાનવીર ને પ્રભુ ની અપાર પ્રેરણા જ છે જે આપે 

છે અને અપાવે પણ છે.. 

આભાર સહ... 


11086 001૦૦ : ગ્તાંતલ 1/1011)/111| 81181/811, [પંઢાઉાતા(લાલ, (1. ગિંઉ - 370 615. ક, ! 
2110100 : (02835) (૦) 222149 


સય સ સિ 5પ : ક સાન0૦૩10900થા. ૦૦7 * 1/68310 : પ///0/.2016605ઢ1ઢ|.૦/૦9 ૪? 


0૬.06-॥/ઢ!-2023 


ટ્રસ્ટીશ્રી/હોટેદારશ્રી/પ્રભારીશ્રી/કારોબારી સભ્યશ્રી//ઝોનલ સભ્યશ્રી/કોઓપ્ટ સભ્યશ્રી/કાયમી આમંત્રીત સભ્યશ્રી,” આમંત્રીત સભ્યશ્રી 
સમિતિ,કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યશ્રી તથા સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ આયોજન સમિતિ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના ઉપક્રમે ભારતભરમાં વિવિધ ઝોનમાં જ્ઞાતિજનોને આગોતરા આમંત્રણ માટે સનાતની 
ગૌરવ યાત્રાનો દોર ચાલુ છે. મહોત્સવ અને અધિવેશનના ઉદ્દેશોની જાણકારી તથા પ્રચારપ્રસાર આ ગૌરવ યાત્રામાં થઈ રહ્યો છે. 
સર્વત્ર સારો આવકાર અને પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, બીજી બાજુ વિવિધ સમિતિઓ પોતે સ્વીકારેલી જવાબદારી તરફ આગળ 
વધી રહી છે. તો સામે પક્ષે મહોત્સવ બારણે ટકોરા કરી રહ્યો છે... તો હવે વિવિધ સમિતિઓ સાથે સંકલન કરી તૈયારી નું 


આકલન કરવા તેમજ 


અત્યાર સુધી થયેલા આયોજનની સમીક્ષા કરી ને સેસ બાકી રહેતી કામગીરી તરફ આગળ વધીએ 


અને કાર્યક્રમને યાદગાર બનાવવા જે કોઈ યોગ્ય સૂચન આવેતો તેનાપર સમૂહ ડ ચિંતન કે આગળ ધપાવવા..... 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના 


અધ્યક્ષ સ્થાને 


ના 
ની 


રાખેલ છે, જેમાં નીચે જણાવેલ કાર્ય સૂચિ પર કાર્ય હાથ ધરવામાં આવશે, તો આ સભામાં આપ ઉપસ્થિત રહી કાર્યવાહીમાં 


ભાગ લેવા વિનંતી. 


““જળળડ૬૫૦૭ડ૬૦?૪૩-* 


પ્રમુખશ્રીનું ઉદ્ધોધન... 
આભાર દર્શન... રાષ્ટ્રગાન... સમાપન... 


૬ કારોબારી સભા સ્થળ : 


નોંધ :- 


પ્રાર્થના... સ્થાનગ્રહણ... દીપ પ્રાગટય... સ્વાગત... 

ગત કારોબારી સભાની મિનિટ્સનું વાંચન... બહાલી... સમીક્ષા... 

આવેલ અગત્યના પત્રોનું વાંચન અને સમીક્ષા... 

કેન્દ્રીય સમાજની વર્તમાન ગતિવિધિ નો અહેવાલ 

શ્રીસમાજના આગામી સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના કાર્ય ની જાણકારી, સમીક્ષા અને નિર્ણય... 
પ્રમુખ સ્થાનેથી રજૂઆત થાય તે પર ચર્ચા... 

સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના ચેરમેનનું ઉદ્વોધન... 


દ્ર 


મહામંત્રીશ્રી 


॥/1૦.98245 33100 


૧) તા. 19-04-2023ના સવારે 9:00 કલાકે ટ્રસ્‍ટી હોઠેઠારની સભા મળગે. અને બપોરે 3:00 કલાકે સનાતની સતાબ્દી મહોત્સવના આયોજન 


ની વિવિધ સમિતિ સાથે મિટીંગ રાખવામાં આવેલ છે. સમિતિ સાથેની મિટીંગમાં ઝોનના કર્ણધારોએ હાજર રહેવું. 
૨) આપના રહેવાની સગવડ માટે કાન્તીભાઇ રૂડાણી 98246 51360 અથવા રામાણી જયકુમાર 99090 51360 નો વહેલાસર સંપર્ક 


શ્રી 731662 જિ સમીકી શૌર્ય સંસ્કરણ 
વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિની કાર્યશાળા ગત 
મંગળવાર તા. 07-03 અને બુધવાર તા. 08-02- 
2023 ના રોજ વેલમાં ક્ષેત્રમં, શ્રીશૈલમ મધ્યે 
સમિતિના કમીશનર મહેદ્રભાઈ સેંધાણી તેમજ 
કૅદ્રીય સમાજના ઉપપ્રમુખ - વિઝન ડેવલપમેન્ટ 
સમિતિના અધ્યક્ષ જયંતિલાલ રામાણી ના 
અધ્યક્ષતામાં આયોજન કરવામાં આવેલ. 

તા. 07-03-2023 ના રોજ બપોરના 
3:00 કલાકે સમિતિ ની બહેનોએ શુરીલા 
અવાજમાં પ્રાર્થના ગાઈ કાર્યશાળા નું શુભારંભ 
કરવામાં આવેલ. સાથે સાથે સ્વાગત ગીત પણ 
ગાયું હતું. 

ત્યારબાદ વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ 
ના મેંટોર પુરૂષોત્તમભાઈ છાભૈયાએ સંચાલન 
સંભાળતા મંચ પર કેંદ્રીય સમાજ ના ઉપ-પ્રમુખ 
જયંતિલાલ રામાણી અને શૌર્ય સંસ્કરણ 
વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિ ના કમિશનર મહેદ્રભાઈ 
સેંધાણી ને લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે સ્થાન ગ્રહણ 
કરાવેલ. 

કાર્યશાળા માં ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈ - 
બહેનો નો પરીચય કરાવેલ અને જેનો પરીચય 
એમની પાસે ના હતો, એમનો પરીચય જે અગાઉ 
થી એમને નજીક થી જાણે છે એમને આપેલ હતો. 

ઉપસ્થિત સર્વે એ પોતે પોતાનો 

પરીચય ના આપેલ, એની જગ્યાએ બિજા વ્યક્તિ 
પરીચય આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ કાર્યશાળા શ્રીશૈલમ માં 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે તેની યાદગારી 
ભાગરૂપે સમિતિ ના દરેક સભ્યોને ડાયરી અને 
પેન આપવામાં આવેલ, જેના દાતા પુંજાલાલ 
રામજી સુરાણી પરિવાર (સુરાણી એજન્સીસ - 
હૈદરાબાદ) હતાં. 

શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યક્તિત્વ નિર્માણ 
સમિતિ શું કાર્ય હાથ ધરશે, એની પરી કલ્પ્ના 
એટલે પ્રસ્‍તાવના વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ ના 
અધ્યક્ષ જયંતિલાલ રામાણીએ રજુઆત કરેલ. 
સમિતિ ના કમીશનર મહેંદ્રભાઈ સેંધાણીએ પણ 
સમિતિ કેવી રીતે કાર્ય કરશે એની જાણકારી 
આપી હતી. 

મેંટોર પુરૂષોત્તમભાઈ છાભૈયાએ આ 
સત્ર ના અંતીમ કડીમાં શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યક્તિત્વ 
નિર્માણ વિષય પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા 
બાદ વિરામ આપવામાં આવેલ. 

સાજે 5:00 કલાકે સૌ મિત્રો સાથે 
મળીને જ્યોતિલીંગ મલ્લિકાર્જુન સ્વામી ના 
દર્શન કરવા ગયા હતા. બધા મિત્રો દર્શન કરી 
રાત્રે ભોજન લીધા બાદ રાત્રે 9:00 કલાકે બિજું 
સત્ર પ્રારંભ કરેલ. આ સત્ર માં હૈદરાબાદ થી 
તેલંગણા આંધ્ર ઝોન સમાજ ના પ્રમુખ શ્રી 
કાંતિલાલ પ્રેમજી ગોરાણી અને આધ્યાત્મિક માં 
રસ ધરાવતા એવા રતનશીભાઈ નથુ પાંચાણી 
બન્ને લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે હાજર રહ્યા હતા. સૌ 
પ્રથમ તેમનું આ કાર્યસાળા માં જોડવા બદલ 
આભાર સાથે સ્વાગત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ 
ના અધ્યક્ષ જયંતિલાલ રામાણીએ વિસ્તારમાં 
આવેલ પ્રસતાવ સુઝાવ નું સંકલન કરીને પ્રસ્‍તુત 
કરેલ. 

જસવંત સુરાણી (સિકંદરાબાદ)એ યુવા 
લક્ષ્મીનારાયણ કેંદ્ર - સ્વ સુરક્ષા - પરિવાર સુરક્ષા 
- સમાજ સુરક્ષા માટે કાર્યક્રમ હાથ ધરવા આહ્વાન 
કરેલ. જ્યોતિબેન સેંધાણી (નાગપુર) એ મિશન 
અભિમન્યુ નું એકસેન પ્લાન રજુ કરેલ. 

શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યક્તિત્વ નિર્માણ 
સમિતિ ના માર્ગદર્શક રતનશીભાઈ લીંબાણી એ 
માર્ગદર્શન પુરૂ પાડેલ. સહ કમીશનર પ્રતાપ 
લીંબાણીએ આધ્યાત્મિક વિષયને લઈને પરિવાર 
પ્રાર્થના - પરિવાર ભોજન અને ઉપમાનન્‍્ય સંસ્કાર 
પર જોર મૂકેલ હતો. સાથે તેમને ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણ ને ઘર ઘર પધરામણી કરાવવા 
અને દરેક ના ઘરે 15 દિવસ ભગવાન એ ઘરમાં 
રાખવા અને આગલા 15 દિવસ બિજા ઘરે વાજતે 
ગાજતે લઈ જવા. ત્યાં પણ 15 દિવસ રાખવા 
આમ દરેક ઘરમાં ફરતા રહે. જેના ઘર પર 


રાજનાધ્ગાવ શહેર 
(છત્તીસગઢ રીજીયન) 
માં મિશન ડિક 


દે ચ 
રાજનાંદગાવ (છત્તીસગઢ) મધ્યે 
મિશન અભિમન્યુના સત્રમાં મેન્ટર્સ નર્મદાબેન , 
રસીલાબેન , પ્રવિણાબેન, હેમાબેન, હેતલબેન 
દ્વારા બાળકોને પૂર્ણ ઉત્સાહની સાથે એરોબિક્સ 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની આરતી, શ્લોક પઠન 
, હનુમાનચાલીસા, ઓમ નાદ , ધ્યાન અને 
હોલિકા દહનની સુંદર વિસ્તૃત જાણકારી આપી 
અંતે ફની ગેમ્સ રમીને રાષ્ટ્રગાન ગાઈને 
સ્વલ્પાહાર ની સાથે સેશન પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું. 


ઓસ્ટ્રેલિયા માં 


રાજકોય સ્પંધન 


ઓસ્ટ્રેલિયાનાં સમીર પંડ્યા, જેઓ લેબર 
પાર્ટીનાં ઉમેદવાર ૫૫5// 51718 ( /વ્ાતાંત - 
૭]/વા1૦)/0£1૦તાંબા €વા10વાં્રા. કરતા પ્રેમજીભાઇ 
ભાવાણી હાલે ઓસ્ટ્રેલિયા માં સામાજિક સંગઠન અને 
ભારતીય સંગઠન માં સક્રિય છે. જેઓ અમદાવાદ માં 
સમાજ અને ઝોન પ્રમુખ ની સેવા માં રહી ચૂક્યા છે.. 

ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિનંતી કરતા કહ્યું, 
ભારતીયો ઉઠો અને વાંચો જાણો સમજો અને 
જોડોઓ. દરેક ભારતીયોના કલ્યાણ રૂપી યજ્ઞમાં 
આજનો દિવસ ખાસ બનાવવા માટેની દરેક 
ભારતીયોને ઓસ્ટ્રેલિયા ના 1૫517/ ડાહ્વાઢ ની ચુંટણી 
ના મેદાનમાં ધ્યાન આપજો. જ્યારે આપણે આપણા 
ભારતીય મુળના" કર્મઠ નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિ સમીર 
પાંડે ને ઉતાર્યા છે ત્યારે," સીડની માં રહેતા દરેક 
ભારતીય ની ફરજ બની જાય છે કે, મહાભારત 
કાળમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ કહ્યું છે, તેનાં માન 
અને સન્‍માન ખાતર પણ ચુંટણીની જીત સુધી, બસ 
યુધ્ધ એ જ કલ્યાણ. ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ 
માટે પુરુષાર્થ કરો. આળસ ખંખેરી ઉભા થાવ. 
આપણા અર્જુન ને જીતાડવા માટે સર્વે કૃષ્ણ બની, 
સમીર પાંડે જી ના સારથી બનીને, તેમનો ચુંટણી નો 
રથ ચલાવી, જીત મેળવીએ એજ અભ્યર્થના. તો થઈ 
જાવ તૈયાર. આજે તેમની ચુંટણી ની જાહેર સભા માં 
જવાનું છે. તારીખ ૧૧ મી માર્ચે બપોર ૨.૩૦ પહેલા 
ગીરાવીન પાકૅ ખાતે સહુ પહોંચ્યા. જે માટે ત્યાં થી 
ચુંટણી ની જાહેર સભા સુધી જવા માટે વાહનો ની 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ . 


મ 
ઉ! 140 (8૬૬0! |1£ 


રેના પાણીને રે કરાવવા તથા લાઇવ$મો જોવા મટે સંપક કર 


માર ધ 


કારોબારી સભા છે. જેમ સમગ્ર ક નેઅ 


મગ્ર 
થી હવે બાકી રહેલા શે મિ રિમ 1 શ્રી 


ડો. અશોકભાઇ ભાવાણી પ્રવકતા અને મંત્રીશ્રી કેન્દ્રીય સમાજ 


ભગવાન રાખવામાં આવે ત્યાં બધા ને સાંય 
પ્રાર્થના કરવા ભેગા થવું જોઈએ. આમ દરેક ઘર 
માં આધ્યાત્મિક મહોલ ઉભા કરવામાં સફળતા 
મળી રહી છે. તેઓ પ્રણાલી તેઓ બેંગલોર માં 
પોતાના એરીઆ માં આયોજન ચાલી રહ્યું છે. 
આવા કાર્યક્રમો હાથ ધરવા પર જોર આપ્યું હતો. 

વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ ના મેંટોર 
પુરૂષોત્તમભાઈ છાભૈયાએ શૌર્ય સંસ્કરણ 
વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિ ના માં સચિવ પદ 
ખાલી છે એ માટે આ સમિતિ ના સભ્યોને આ પદ 
માટે આગળ આવી આ જવાબદારી લેવા માટે 
આહ્વાન કરે કરેલ, કોઈ પણ સભ્ય ના આવતા. 
વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ ના અધ્યક્ષ 
જયંતિલાલ રામાણી, મેંટોર પુરૂષોત્તમભાઈ 
છાભૈયા અને સમિતિ ના કમિશનર મહેદ્રભાઈ 
સેંઘાણી સાથે સાથે મળીને જસવંત સુરાણી 
(સિકંદરાબાદ) ને સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં 
આવેલ અને જસવંત સુરાણીએ એજ સભામાં 
હાજર સભ્યો નું અભિવાદન સ્વીકારી સચિવ પદ 
સ્વીકારી સહયોગ આપ્યો હતો. 


ત્રીજા સત્ર માં સહ કમીશનર નરેદ્રભાઈ 
ચૌધરી રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે નિત્યાનંદ મહારાજ નો 
પ્રોજેક્ટ 2024 ની જાણકારી આપી હતી સાથે સાથે 
પોતાના પ્રસ્‍તાવ આપતા જણાવ્યું કે આપણે 
આધ્યાનિકતા, જટિલતા, વેર, ભાવ - અભાવ, 
ખેલ અને સંગઠન શક્તિ સાથે આગળ વધવું 
જોઈએ એવો ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. ત્યારબાદ 
વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ ના અધ્યક્ષ 


જયંતિલાલ રામાણી અને શૌર્ય સંસ્કરણ 
વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિ ના કમિશનર મહેંદ્રભાઈ 
સેંધાણી ના નેજાહેઠળ સમિતિ ના હાજર સર્વે 
સભ્યો સાથે મળીને સમિતિ દ્વારા ભવિષ્યમાં 
આયોજન કરવામાં આવનાર સમાજ ઉપયોગી 
કાર્યક્રમ નું /તાંબા ગત્વા બનાવવામાં આવેલ. 


બપોરના સૌ સાથે મળીને જ્યાં રોકાણ 
કરવામાં આવેલ હતું ત્યાં ના અન્નક્ષેત્રમાં ભોજન 
લીધા બાદ બપોરના આરામ કર્યા બાદ શ્રીશૈલમ 
નગરમાં દર્શન કરવા લોકલ આટો માં પ્રવાસ 
કરવાનું આયોજન કર્યું હતું. રાત્રે પાછા 
જ્યોતિલીંગ મલ્લિકાર્જુન સ્વામી ના દર્શન કર્યા 
બાદ નગરના બગીચામાં ભેગા મળીને એક્શન 
પ્લાન મુજબ ઈવ્યાયામ અને પી. ટી. 
એક્સર્સાઇઝ નું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

કાર્યસાળા ની જબરજસ્ત ફળ સ્ફૂર્તિ 
મળવા માટે વિઝન ડેવલપમેન્ટ સમિતિ ના 
અધ્યક્ષ જયંતિલાલ રામાણી અને મેંટોર 
પુરૂષોત્તમભાઈ છાભૈયા નો બહુજ સુંદર અને સારો 
સહયોગ મળ્યો હતો. 

અંતીમ તબક્કામાં રાત્રે શૌર્ય સંસ્કરણ 
વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિ જે કાર્યક્રમ સમાજ સામે 
મુકવા જઈ રહ્યું છે એને આખરી ઓપ આપવામાં 
આવેલ. 

ત્રિજા દિવસ ગુરૂવાર તા. 09-03-2023 
ના રોજ શ્રીશૈલમ માં સવારના નાસ્તો કરી 
હૈદરાબાદ માટે રવાના થયા હતા. રસ્તામાં ઉમા 
મહેશ્વરા મંદિર અચંપેટ, કડતાલ માં મેડીટેશન 
સેંટર પિરામિડ ના દર્શન કરતાં કરતાં હૈદરાબાદ 
આવવયા બાદ સ્ટેચ્યું ઓફ ઈકયુલીટી ફર્યાં બાદ 
હૈદરાબાદમાં પાછા પહોંચી આરામ કર્યો હતો. 
આગલા દિવસે બધા સભ્યો પોત પોતાની રીતે 
પોતાના ઘર તરફ જવા માટે રવાના થયા હતાં 

હૈદરાબાદ થી શ્રીશૈલમ જવા આવવા 
માટે આપણા ભાઈઓ ના વાહન નો કા માઇ 
હતો. [ચારપ્રસા 


મધ્ય મહારાષ્ટટ રીજીયન 
નાં નાશિકમાં મિશન 
અભિમન્યુ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવા મંડળ 
તપોવન પંચવટી (નાશિક) દ્વારા બાળ સંસ્કાર 
કેન્દ્રમાં મિશન અભિમન્યુના દ્વિતીય ચરણના 
સત્રમાં તારીખ 12.3.2023 રવિવારના દિવસે 
બાળ મૂવી બતાવવાનું આયોજન કર્યું હતું. 

બાલ મુવીનું નામ શ્રીબાલ ગણેશ હતું. 

બાલ મૂવી જોવા માટે છોકરાઓ સારી હાજરી 
આપી હતી અને સૌએ મુવી જોવાનો આનંદ 
માણ્યો હતો. મુવી પૂરી થયા પછી તેના વિષે 
સવાલ જવાબ પૂછવામાં આવ્યા હતા.અને છેલ્લે 
રાષ્ટ્રગાન કરી કાર્યક્રમને પૂર્ણાહુતિ કરવામાં 
આવી. 

આવી રીતે બાલ કેન્દ્રનો આ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ 
મનાવવામાં આવ્યો હતો. 


સમાજે સમાજે ઉમિયા 
માંનાંરથની પધરામણી 
અનેમાં ઉમિયાનાં 
અમૃત મહોત્સવ નિમીતે 


આમંત્રણ યાત્રા 


જ 181% 
આસ્થાની અભિવ્યક્તિ નો અવસર.. 
અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તેમાં 


નું નોતરૂ આપણા દ્વારે.. 

શ્રી કોટડા (જ) દેવીસર, 
ઉગેડી, વિરાણી, એયર, આંબળા, 
વીથોણ, રતડીયા, નાગવિરી રવાપર 
જેવા અનેક ગામની લક્ષ્મીનારાયણ 
સમાજ માં ઉમિયાધામ અમૃત 
મહોત્સવની આમંત્રણ પત્રિકા અર્પણ 
કાર્યક્રમ. 


અવસાન નોદા| 


સ્વ: તુલસીબેન 
મોહનભાઇ ભગત 
ઉમર: 67 વર્ષ 
11/03/2023 
કરછમાં ગામ 
નખત્રાણા (રામેશ્વર) 
હાલે બેંગલોર 


તા: 


#નઇ-/#%ઝ ૦૦૬1૮૬ 
ડાળ [પતા'/તા1 11101), 5ડ11૫૦/ (૦. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥પવપ ત 


ઉતા વ॥॥તાત્વા1 - ૩70201, ।વાધ૦11, ઉપાંતા તા - 


11વાંત. 


#121€31001ાં વિઘતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


છર.-&૫૯૮ ૦૬૬1૮૬ 


1. બપ &100#5&0 - ॥#ક૩#હળ#ા ૬૮ 
1વંડા1૦ા છતાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


2. 81૪0૬૩4૩૭૮૩ - 1દા &હણક&ાહર& 


૩. દદ પ્રા - 170 1 ॥/ગ્ઇ 
પ્ાપ્ટાવગાતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
“લાાતાતંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ14/4૪૫#&ઝઠ& - શપ્ર0પણ& દણ#ગ્દડા4 


811ત૫૦€૬1100૭ાનતાં - 110. 4-91 78934 59459 ઉત્ત]|૦5110ઞાટાં - 110. 91 78428 05202 


5. 11&005%0 - ૦0& : ।લાતદાાણઞાતાં - 


ટાર#&0છાદાન દ।1પર1£1ર21ર15૬ 


£:2૯૦9૦1દાર -ૃા'ષઠઝ 110 7ળછણદદર 1(# 12૦ર1-૬:ર 


1/00. 4-91 70202 74705 


1.16. -30115 


#4₹€./%ઝ ૦:₹₹1૮૬ 


-117ણદર 11(0112૦ર1-૬ ર .1'પષ્૩ઝ ૦રબદાર ડઇ/૦છઇગા_।॥દ૬ ર5 
#4₹/%0 ૦11૮૬ 
5૩૫૦૪૦૪ ₹*₹૦9. 186/187 શગ૦૬ ₹૨૦. € 
વ્યાવ્તા0ઊતાપ્યાળત - 370 2014. ।વાધત3, બઘાંલત્યદ - 10્તાંઝ. 


4૬/0૪ ૦1૯૬ 
ઇઝ ₹4૦. 3, ૯૩૮બ્પાતમ્ત ₹1૦0૦૮, ગગ ₹૨૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - ૩, કુ ”%”” પ્રાપ્ય» #પઞઝઝગ્યત્ઇ૪મ્છા0દ, બ્યાતમ્તાપ્રતાપ્લટ(૪૩ 
£#૬૮13. બ્ઘાંછતછદ - 370 2041 
છાકાદાકાલ રઘતસાતમાં - 01૦. *૦1 ૦૦7૦1 57884 


45, ૦૦૦૭ાતઝા0ત ૯10૦૦૮4૮, ૦ઘાપ્કધંધુઝ્ધા, 
1«પાતતંઝઞઝપ્યાતાં, ।વ.ધતા), ૦પાંકત્લદ - 370 140. 
“સલતાંડા0ંઝાપ્યાં રઘવતતાવા - 170૦. * 91 9૦9254 9૦૩૦૬4૭૪ 
ઇપાત્કાંછામ્યાં રઘવંઝાવ૩ા - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


